WicipediA 


Tyrceg 


Iaith a siaredir yn Nhwrci a chan leiafrifoedd yng 
ngwledydd eraill a fu'n rhan o Ymerodraeth yr 
Otomaniaid yw Tyrceg (hefyd: Twrceg). Mae'r iaith yn 
perthyn i gangen ddeheuol (Orghuz) o deulu'r ieithoedd 
Tyrcaidd , sydd yn ei dro yn gangen o'r ieithoedd Altaidd 
(sylwer bod anghytundeb ymhlith ieithyddion am 
berthynas Tyrceg â theuluoedd ieithyddol eraill). 

Daeth yr iaith i'w diriogaeth bresennol yn Asia Leiaf, y 
Balcanau a'r Dwyrain Canol yn y 13g a'r 14g gyda 
goresgyniad y llwythau Tyrcaidd a fudodd o Ganolbarth 
Asia. Hyd at ddechrau'r 20g ysgrifennid Tyrceg yn yr 
ysgrifen Arabeg, ond yn 1929 fe'i newidiwyd ar 
orchymyn Mustafa Kemal Atatürk ac heddiw mae'n 
defnyddio gwyd dor Rufeinig ac mae gram adeg yr iaith 
safonol wedi'i symleiddio a'i rheoleiddio'n sylweddol. 


gogledd-ddwyrain). Tyrceg yw iaith y mwyafrif 


Yn ôl cyfrifiad Bwlgaria 2001, mae 762,516 o bobl yn 
siarad Tyrceg fel mamiaith ym Mwlgaria (9.6% o'r 
boblogaeth). Mae mwyafrif y siaradwyr Tyrceg yn byw 
yn ardaloedd Kardzhali (yn ne Bwlgaria) a Razgrad (yn y 
yn nwyrain Cyprus yn ogystal. 


Tyrceg (Türkçe) 

Siaredir 

yn: 

Twrci, Cyprus, Bwlgaria, 
Gwlad Groeg, Iran, 

Macedonia, Moldofa, Syria, 

Irac, Aserbaijan a 
mewnfudwyr yn yr Almaen a 
gwledydd eraill. 

Parth: 

de-ddwyrain Ewrop, y 

Dwyrain Canol 

Cyfanswm 

0 

siaradwyr: 

60 miliwn fel iaith gyntaf 

75 miliwn gan gynnwys 
siaradwyr ail iaith 

Safle yn ôl 

19-21 

nifer 

siaradwyr: 

Achrestr 

Altaidd (dadleuol) 

ieithyddol: 

Tyrcaidd 

Deheuol (Oghuz) 

Tyrceg 

Statws swyddogol 

laith 

swyddogol 

yn: 

Twrci, Cyprus, Gweriniaeth 
Dwrcaidd Gogledd Cyprus, 

Bwlgaria (iaith genedlaethol), 

Macedonia (iaith 

fwrdeistrefol) 

Rheolir 

gan: 

Türk Dil Kurumu (Cymdeithas 
yr laith Dyrceg) 

Codau iaith 

ISO 639-1 

tr 

ISO 639-2 

tur (ota - Tyrceg Otomanaidd) 

ISO 639-3 

tur (ota - Tyrceg Otomanaidd 

Gweler hefyd: laith - Rhestr ieithoedd 



Arwydd ffordd yn Istanbwl 2006. 



Ar graf fiad Tyrceg Wicipedia, y 
gwyddoniadur rhydd 


jt'r.A Eginyn erthygl sydd uchod am iaith. Gallwch helpu Wicipedia drwyychwanegu ato (https://cy.wikipedia.Org/w/ 
index.php?title=Tyrceg&action=edit). 



































































Wedi dod o "https://cy.wikipedia.Org/w/index. php?title=Tyrceg&oldid=8682543' 


Newidiwyd y dudalen hon ddiwethaf ar 13 Gorffennaf 2019, am 18:28. 

Mae testun y dudalen ar gael dan drwydded Creative Commons Attribution-ShareAlike; gall fod telerau ychwanegol 
perthnasol. Gweler Telerau_Defnyddio'r Drwydded am fanylion pellach. 



